Aralin Panlipunan Reviewer 
Geograpiya ng Daigdig 
Napahahagahan ang nantatagian kultro ng mga rehiyon, bansa at 
mamamayan sa daigdig (Lahi, linguisto at iba pa.) 


Heggrapiya (Geography) 


Siyensiya ng pag-aaral ng pisikal at kultutal na katagian ng mundo. (“geo” = 
earth) 

Heograpiyang Pisikal ng Daigdig: Saklaw ng heograpiyang pisikal ang 
pag-aaral ng mga likas na katangian ng daigdig na binubuo ng lokasyon, 
sukat, at kayarian ng daigdig, anyong lupa at tubig, likas na yaman, at klima. 
Heograpiyang - Pagaaral sa wika, panahanan, rehiliyon, pamahalaan, 
sining, medisina, uri ng buhay, at kabuhayan ng tao. 


Lokasyon: 


Kung saan matatagpuan ang isang bagay o lugar sa daigdig. 

Lokasyon Absolut: Saktong lokasyon ng isang tao. 

Relatibong Lokasyon: Kinalalagyan ng isang lugar batay sa kapaligiran at 
kaugnayan nito sa iba pang karatig lupain o anyong tubig sa paligid nito, 
kasama ang kinalalagyan nitong rehiyon sa kontinente. 

Latitud: Distansiya sa pagitan ng dalawang parallel paikot na pahalang sa 
mundo (pahiga). 

Longhitud: Distansiya sa pagitan ng mga meridian ng longhitud (patayo). 
Prime Meridian: Nakatakda sa 0? ng longhitud na sinusukat pasilangan o 
pakanluran hanggang sa International Date Line. 

International Date Line: Imahimaryong na nakatakda sa 180? mula hilaga 
hanggang timog polo. 

14.5848'N, 120.9826'S: Coordinates ng Pilipinas. 


Inilalarawan ng lugar ang pisikal at pantaong katangian ng lokasyon. 

Ang paglalarawan ng isang lugar bilang madisyerto, magubat, masagana, o 
mainit ay paglalarawan ng pisikal na katangian ng isang lugar. Saklaw naman 
ng katangiang pantao ang hinubog na kulturang pantaong natatangi sa isang 
lugar. 


Interaksiyon ng Tao sa Kapaligiran: 


Inilalarawan ng temang ito ang epekto ng tao sa kanyang kapaligiran. 
Maaring positibo at negatibo ang epekto. 


Galaw ng Tao, Ideya, Produkto, at Teknnolohiya: 


Binibigyang pokus sa temang ito ang imigrasyon at emigrasyon ng tao. 
Saklaw din nito ang dahilan at paraan ng paglipat ng tao mula sa isang lugar 
patungo sa ibang lugar. 

Imigrasyon (Paalis) - Paglipat ng tao patungo sa isang lupain na may 
intensiyong manirahan na rito nang permanente. 

Emigrasyon (Papunta) - Paglipat ng tao palabas sa kaniyang kanalulugaran 
o pinaninirahan. 


Rehiyon: 


- Tumutukoy sa sukat ng lupaing nagtataglay ng magkakatulad na katangian. 

- Ang rehiyon ay maaring formal, functional, at vernacular. 

e Rehiyong Formal - Opisyan na itinalaga bilang mga lungsod, estado, o 
bansa na may pormal na hangganan tulad halimbawa ng lungsod ng Maynila, 
lalawigan ng Bulacan, at iba pa. 

e Rehiyong Functional - Binubuo ng ilan pang lugar na kakikitaan ng isang 
natatanging Gawain na nagmumula sa sentrong lupaing kabilang nito. 

e Rehiyong Vernacular - Lupaing may natataging katangian batay sa 
persepsiyon ng tao rito. 


Mga Pisikal na Katagian ng Daigdig: 

e Lokasyon ng Daigdig - Pagatlo sa planeta mula sa araw sa distansiyang 
149,598,262 kilometro at panglima sa pinakamalalaking planeta sa 
sistemang solar. 

e Sukat at Kayarian ng Daigdig - Ang kabuuang sukat ng ibabaw ng daigdig 
ay 510,064,472 kilometro kuwadrado (km kw). An kabuuang ibabaw nito ay 
binunuo ng 29% anyong lupa. At 71% anyong tubig. 

e Profile ng daigdig: 

a. Edad: 4 billion 
b. Distansya sa Araw: 93 million milya. 
c. Isang Rotasyon: 365 degrees 
d. Isang Ikot: 24 hours 
e Layers ng Mundo: 
a. Crust - Continental and Oceanic Crust. 
b. Lithospehere - Crust and uppermost solid mantle. 
c. Core - Outer (liquid) and inner core (solid). 


Kontinente: 
- Ito ay pinakamalaking bahagi ng lupa sa daigdig. 
- Ang mga kontinente ay (pinakamalaki hanggang pinakamaliit): Asia, Africa, 
North America, South America, Antarctica, Europe, Australia o Oceania. 


Continental Drift Theory: 

e Pangaea - Supercontinent o makakadugtugan na malaking kontinente. 

e Panthalassa - Karagatang pumapalipot sa Pangaea. 

e Alfred Wegener: Naka isip ng Continental Drift Theory. 

e Plate Techtonics - Ang Kontinente ay nakatuntong sa plate o malalaking 
tipak a lupa. 

e Fossil - Labi o bakas ng mga bagay na may buhay noong sinaunang 
panahon. 


Heograpiyang Pantao ng Daigdig: 
- Pag-aaral sa interaksiyon ng tao sa kaniyang pisikal na heograpiya. 
e Kultura - Uri ng pamumuhat ng isang pangkat ng tao. 


Mahahalagang Elemento ng Kultura: 


Karaniwang Gawi: Magkakatulad na Organisadong 
Unawaan: Lipunan ): 
- Kung ano ang - Wika - Pamilya 
kinakain 


- Pinanamit at 


- Simbolo - Antas ng tao 


adorno 
- Palakasan - Relihoyon - Pamahalaan 
- Gamit at - Pagpapahalaga - Sistemang 
teknolohiya pangekonomiya. 
- Gawing panlipunan - Sining - Pananaw sa 
awtoridad 


- Hanapbuhay 


- Paniniwalang - 
politikal 


e Ethnocentrism - Tumutukoy sa paghusgasa ibang kultura batay sa 
pagpapahalagaat pamantayang ng sariling kultura. 
a. Positibong Epekto: Ito kung nasisiyahan sila sa kanilangnagawa o 
nagawa ng kapwa nilang magaling kaysa nagawa ng iba. 
b. Negatibo Epekto: Kung inaakala ng isang pangkat na sila ang 
pinakamahusay na pangkat o lahi sa daigdig. 


Kultura sa Iba't Ibang Rehiyon ng Daigdig: 

- Ang daigdig ay nahahati sa mahahalagang rehiyong kultural na kadalang 
iniuugnay sa isang pangkay etnolingguwistiko kasama ang territoryong 
kanilang pinananahanan. 

e Rehiyong Kultural - Lupaing heograpikal kung saan ang mga naninirahan 
ay may magkakatulad na gawi, wika, at paniniwala. 


e. North America: 


Sakop: - United States at Canada 

Wika: - Karaniwang Ingles at Espanyol sa timog kanluran at 
katimugan ng rehiyon. 

Relihiyon: - Nakakarami ang mga Kristiyana na karamihan ay mga 
Romano Katoliko. 

Ibang - Ang kulturang Amerikano ay nagmula sa mga Europeo 

Impormas at katutubo ng lupain. 

yon: - Ang kulturang Canadian naman ay impluwensiya ng 


pinaghalong Briton, Pranses, at Amerikano (allied 
powers). 

Kilala sa larangan ng literatura sa buong mundo ang 
mga manunulat na sina Edgar Allan Poe, Ernest 
Hemingway at iba pa na pawang mga Amerikano. 
Kilala naman sina Margaret Atwood, Mordecai Richler, 
Farley Mowat, at iba pa bilang mga manunulat na 
Canadian. 

Square Dance - Opisyal na sayaw ng Estados Unidos. 
Franco-Celtic at Europeo - Pambansang sayaw ng 
Canada. 


e Latin America at Carribean: 


Sakop: - Tatlumpu't tatlong bansa mula sa hangganan ng 
Mexico sa North America kasama ang mga bansang 
sakop ng Central America, Caribbean, at South 
America (33 na bansa). 

Wika: - Espanyol ang pangunahing wika ng mga bansa sa 


rehiyon samantalang ang iba naman ay nagwiwika ng 


Portuges, Pranses, at Ingles 


Relihiyon: - Kristiyanismo ang relihiyon sa kalakhang Latin 
America. Lumaganap lamang ang iba pang uri ng 
relihiyon sa lupain sa pagsisimula ng imigrasyon 

Ibang - Ang pinakaunang sining sa Latin America ay hinubog 

Impormas ng mga katutubong Aztec, Inca, at Maya. 

yon: - Pinagyaman naman ng mga Africano and istilo ng 


sayaw at musikang Latin America tulad ng calypso, 
reggae, at samba. 

Pangkat Etniko - Orihal katutubo na nananahan sa 
isang rehiyon. 


Kanlurang Europa: 


Sakop: - Belgium, France, Ireland, Luxembourg, Monaco, 
Netherlands, United Kingdom, Spain. Portugal, 
Germany, Switzerland, Austria, Italy, Andorra, San 
Marino, Vatican City, Lichtenstein, Iceland at Finland. 

Wika: - Kabilang sa Wikang Romance at iba pang wikang 
Archaic 

Relihiyon: - Kristiyanismo (Protestante, Romano Katoliko, Greek 
Orthodox) 

Ibang - Kapansin-pansin ang impluwensiya ng sinaunang 

Impormas Greece Rome, at Germany, kasama na ang mga 

yon: konseptong Kristiyanismo, at Renaissance at 


Enlightenment sa rehiyon. 


Silangang Europa: 


Sakop: - Bulgaria, Hungary, Czech Republic, Ukraine, Moldova, 
Belarus, Russian Federation, Slovakia, Romania, 
Poland, Montenegro, Serbia, Albania, Croatia, at Bosnia 
at mga estadong Baltic 

Wika: - Kabilang sa pamilya ng wikang Indo-Europeo at Ural- 
Altaic. Samantala, tanging ang Romanian lamang ang 
kinikilalang wikang Romance at ang wikang Aleman 
naman ang wikang nag-ugat sa pamilyang Germanic. 

Relihiyon: - Kristiyanismo (Protestante, Romano Katoliko, Greek 
orthodox) at Islam. 

Ibang - Ang kultura sa Silangang Europa ay pinagyaman ng 

Impormas mga relihiyosong kulturang Byzantine, Orthodox, at 

yon: Turko-Islamic. 


Hilagang Africa at Kanlurang Asya o Gitnang Silangan: 


Sakop: 


Hilagang Africa, Algeria, Ehipto, Libya, Morocco, 
Tunisia, at Kanlurang Sahara. Kabilang naman sa 
Kanlurang Asya ang mga bansang Afghanistan, Cyprus, 
Iran, Iraq, Israel, Jordan, Lebanon, Syria, Turkey, 
Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United 
Arab Emirates, at Yemen. 


Wika: 


Afro-Asiatic, Indo-Europeo, at Altaic. Gayunpaman, 
Arabic ang pinakadominanteng wika na gamit ng higit 
na nakararaming bilang ng populasyon. 


Relihiyon: - Islam ang pinaka-dominanteng pananalig sa rehiyon. 
Ibang - Ang Hilagang Africa at Kanlurang Asya ay binubuo ng 
Impormas iba't ibang uri ng pangkat etniko. Ang mga Arab ang 
yon: pinakadominante sa mga pangkat na nananahan dito. 


Multiethnic - Tumutukoy sa higit sa isang pangkat 
etniko. 
Ang iba pang pangkat-etniko ay binunuo ng mga 
Armenian, Azeri, Berber, Greek, Iranian, Jews, Kurds, 
Nubuan, at Turk. 
Sentral sa buhay ng mga tao sa rehiyon ang kanilang 
relihiyon. 
Ang rehiyong ito ang pinagmulan ng tatlong relihiyong 
Judaism, Christianism, at Islam, na pawang 
monotheistic o naniniwala sa iisang diyons' 

a. Monotheist: Isang diyos 

b. Polytheist: Dalawa o masmaraming diyos. 


e Sub-Saharan Africa: 


Sakop: 


Wika: 


Kalakhang lupain ng kontinente na nakalatag sa timog 
ng Sahara Desert maliban sa Sudan. 

Wikang Afro-Asiatic ang gamit sa North Africa at Horn 
of Africa (Djibouti at Somalia), wikang Chadic sa sentral 
at kanlurang bahagi ng Africa: Hausa sa Kanlurang 
Africa, at wikang KhoiSan sa Timog Silangang Africa, 
Sandawe at Hadza, at Bantu mula sa pamilyang 
African. 


Relihiyon: 


Karaniwang mga Kristiyano ang mga tao ngunit 
marami rin ang Muslim sa Horn of Africa. 


Ibang 
Impormas 
yon: 


Karaniwan ang paggamit ng musika at sayaw ng mga 
taga-rehiyon sa ekspresyon ng kanilang paniniwala. 
Ito rin ang kanilang gamit sa pakikipag-ugnayan sa 
kanilang mga namatay na ninuno, panalangin sa 
pagpapanatili ng kapayapaan, masaganang ani, at iba 
pang ritwal. 


e India at Timog Asya: 


Sakop: - India, Nepal, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, at 
Maldives. 

Wika: - Wikang Dravidian ang gamit ng ikatlong bahagi ng 
populasyon. 

Relihiyon: - Hindusim, Jainism, Buddhism, at Sikhism. 

Ibang - Ang sining sa rehiyon nababatay at inilalarawan ng 

Impormas mga templo ng mga Hindu, panahon ng paghahari ng 

yon: mga Islamik Mughal, at sining ng mga Briton. 


Veda - Banal na aklat. 


China at Hilagang: Silangang Asya (Silangang Asya): 


Sakop: China, Japan, Korea, Mongolia, Tibet, at Taiwan. 
Wika: Mandarin ang pangunahing wika sa Taiwan 
Cantonese ang sa Hong Kong 
Mongol ang sa Mongolia 
Manchu sa Manchuria 
Relihiyon: Hinduism, Jainism, Buddhism, at Sikhism. 
Confucianismo at taoismo ang katutubong relihiyon sa 
China. 
Ang bddhism naman, na nagmula sa India ay laganap 
sa China, Korea, at Japan. 
Katutubo naman ang Shinto sa Japan. 
Ibang Kulturang Tsino ang nagingibabaw sa rehiyon ng 
Impormas Silangang Asya. 
yon: To ang dahilan kung bakit tinatawag na Sinosphere ang 


kalakhan ng rehiyon. 

Magkakahawig na pilosopiya na nag-ugat sa 
Confucianismo, at uri nag pagsulat ng Han na isa sa 
naging daan sa paglaganap ng kulturang Tsino. 
Sinophone World (Sinosphere): Rehiyong Tsino sa 
labas ng kalakhang lupain na nagwiwika ng Tsino sa 
daigdig. 


Timog Silagang Asya: 


Sakop: Binubuo ng coral atoll at pulong volcanic sa katimugan 
ng Pacific Ocean, kasama ang Melanesia at Polynesia. 
Polynesia, Micronesia, Melanesia. 

Wika: Halos lahat ng wika sa mga pulong maritime ng 
rehiyon ay kabilang sa pamilyang Austronesian. 

Relihiyon: Maaraming katutubo sa rehiyon ang nagwiwika ng 
daan-daang wika na nagmula sa sangay ng Indo- 
Europeo. 
Nabuo rin sa rehiyon ang isang wika na kung tawagin 
ay Pidgin language. 

Ibang Ocenia - Unang paninirahan ng mga tao mula asya. 

Impormas Coral Atolls - Pulo na binubuo ng pabilog na coral reef 

yon: o korales na nakapalibot sa isang lagoon. 


Pidgin Language - Pinaghalong simpleng uri ng 
komunikasyon o wika na nalinang sa pamamagitan ng 
pinaghalong dalawa o higit pang pangkat ng tao na 
may magkaibang wika. 


Pagsisimula ng mga Kabihasnan sa Daigdig 


(Prehistoric - 1000BC) 


Prehistoric - Ang mga siyentipikong ay magkakasamang bumubuo ng mga 
konklusyon at palagay mula sa kanilang mga pagsasaliksik upang malaman 
kung saan, kailan nalinang, at paano namuhay ang unang tao. 


Arkeologo - Naghayag sa kasaysayan ng tao noong panahong prehistoric. 
Artifacts - Kagamitang nahuhukay. 

Antropologo - Gumagawa ng pag-aaral sa kultura ng tao. Mula sa mga 
nabanggit na ebidensiya, nagawa nilang bumuo ng paglalarawan ng kaasalan 
at kultura ng sinaunang tao. 

Fossil - Upang malaman ang petsa o panahon kung kailan nabuhayang 
sinaunang tao. 

Ayon sa pag-aaral ng mga siyentipiko, ang kalagayan sa daigdig ay 
nagpabago-bago sa pagitan ng mainit at malamig nak lima. 

Arkeologo- Artifacts 


Paleontologi= Fossils UV OPo0go= tutu 


Panahong Cenzoic: 


65 milyong taong nakaraan haggang sa kasalukuyan. 

Pinakabagong panahong heolohikal sa tatlong dibisyon na kasaysayan ng 
buhay sa mundo. 

Ang klima naman ay nagpapalit-palit na sa pagitan ng tahtuyot at taglamig 
na umabot sa panahon ng glaciation. 

Age of the mammals. 

Present continent placement 

Paglawak ng ice cap at glacier. 

Ito ay nahahati sa sumusunod na panahon: 

Quarternery- Holocene Epoch( Age of Man) 


Tertiory- Preconsul- Monkey 
Tertiary - Ipinapalagay na nabuhay ang reptilya at iba pang maliliit na 
hayop. 
a. Pinangalingan ng higit na malaking bakular kasama na ang mga tao. 


Cenzoic= 


Quaternary (Plestocene) - Ito ang tinatayang pinakahuling panahon bago 
mag Ice Age at kung kailan lumabas ang homosapien. 
Holocene - Ice age, age of man. 


Panahong Paleogene: 


65 hanggang 23 milyong taong nakararaan. 

Karaniwang mainit at mayroon lamang tag-ulan at tag-init na panahon. 
Nagsimula maghiwalay ang mga kontinente at naganap ang pagbabago sa 
ebolusyon ng hayop. 

“Age of Mammals” 


Panahon Neogene: 


23 hanggang 2.6 milyong taong nakararaan. 

Nagsimula ng maranasan ang ice age. 

Dahil sa paglamig ng klima, ang maraming kagubatan ay naing damihan at 
nagsimulang mabuo ang mga bundok. 

Kumapal rin ang arctic cap. 


Panahong Quarternary: 


2.6 milyong taon hanggang sa kasalukuyan. 

Siklo ng pagbuo at pagtunaw ng glacier ay nagpatuloy at naging snhi ng 
pagbabago-bago ng klima. 

Unang lumabas ang homonid dito. 


Pamumuhay ng Unang Homonid 


Unang Homonid: 


Donald Johanson - Noong 1974, natuklasan ng pangkat ni Donald Johanson, 
isang antrolopogo, ang kompletong kalansay ng isang may edad na babaeng 
hominid. Ito ay nilalang sa Ethiopia na nakalalakad na nang matuwid gamit 
ang dalawang paa. 

a. Lucy Leakey - Natuklasan sa isang prehistorikong bakas ng paa na 
hawig sa bakas ng paa ng modernong tao. 

b. Noong 1978, natuklasan naman ng pangkat ni Mary Leakey, isang 
arkeologo, sa rehiyon ng Laetoli, Tanzania sa Silangang Africa ang 
isang prehistorikong bakas ng paa na hawig sa bakas ng paa ng 
modernong tao. Ito ang nagbigay sa kanila ng konklusyon na ang 
bakas ng paa ay likha ng isang nilalang na pinagalan ito “Lucy Leakey.” 
at iba pa na nilalang na kaya umakyat sa puno na ang tawag dito ay 
“Australopithecus Africanus.” 

Australopithecus Africanus: 

a. Australopithecines. 

b. Ang paglalakad ng tuwid ay nakatulong sa kanila. 

c. Timog silagang Africa 

d. Brain Size - 500 Cubic Centimeters. 

Bipedalism - Tawag sa katangian ito na kaya tumayo gamit ang dalawang 
paa. 


Homo habilis (Man of Skull): 


- Sa Silangang Africa noong 2.5 milyong taong nagdaan ang homonid na may 
higit na malaking utak na. 

- Bunsod nito, tinatayang gamit na ng mga Homo habilis ang kanilang mga 
kagamitang bato sa paghiwa ng karne at pagtipak ng mga buto ng hayop. 


Homo erectus (Upright Man): 
- Ito mga Homo erectus na kinilalabilang “upright man.”: 
a. Java Man - Indonesia, Eugene Dubois nakatuklas. 
b. Peking Man - China 
c. Taong Callao - Philippines 
- Pinaniniwalaan na Homo erectus ay higit sa talion at madaling makaangkop 
sa kanilang paligiran kumpara sa Homo habilis. 
e Teknolohiya - Dito unang nagsimula paggamit nito. 
- Sila rin ang unang gumamit ng apoy bilang pampainit sat wing taglamig, 
gamit sa pagluluto ng pagkain, at panakot sa mga hayop na maaring 
manalakay. 


Homo sapiens (Neanderthalensis): 

- Hinarap ng mga Neanderthan ang hamon ng pagbabago sa pagitan ng 
kondisyong glacial at interglacial na kapaligiran. 

- Pinatunayan din ng tuklas na isinagawa ni Richard Leakey (anak ni Louis 
Leakey) na ang pangkat na ito ay nagsasagawa rin ng ritwal ng paglilibing. 

- Dahil sa ilang baghay na kakaiba sa mga Neanderthan sa modernong tao, 
sinasabing hindi sila ang sinundan ng kasalukuyang modernong tao. 

- Tinatayang sila ang kahili-hulihang lahi ng naunang hominid. 


Homo sapiens-sapiens (Cro-Magnon): 

- Unang natuklasan sa isang yungib sa baran ng Les Eyzies-de-Tayac, France. 

- Pinatunayan ng kanilang kalansay ang pagkakatulad nila sa modernong tao 
na malakas at may taas na lima at kalahating talampakan 

- Gumawa rin sila ng mga kagamitang at armas na may espesipikong gamit 
lamang para sa isang partikular na bagay. 

- Ang Cro-Magnon ay nagpapaplano muna bago mangaso. 

- Ang Homo sapiens-sapiens o Cro-Magnon ang kinikilalang unang modernon 
tao. 


Charles Darwin: 
- Noong 1859 ang kanyang pananaliksik sa Teorya ng Ebolusyon ay lailathala 
sa kanyang aklat na pinamagatang origin of species. 
- Isang kapaligiran naman ay nakapagtatamo ng reproduction success o 
nakapagparami. 


Pag-unlad ng Kultura sa Panahong Prehistoric (Panahon ng Bato) 

- Ang Panahon ng Bato ay nahahati sa tatlo: Paleolithic (Panahong Lumang 
Bato), Mesolithic (Gitnang Panahong Bato), at Neolithic (Panahon ng Bagong 
Bato) 


Panahong Paleolithic (Lumang Bato): 
- Ang salitang paleolithic ay nagmula sa dalawang salitang Griyego (Greek): 


a. Palaios: Luma 

b. Lithos: Bato 
Nakaimbento na ang sinaunang tao ng mga simpleng kagamitan para sa 
pagtitipon, pangagaso, atg pagpoproseso ng pagkain. 
Flaking - Nilinang nila ang mga kagamitang bato sa pamamagitan ng 
prosesong pagtatapyas-ang kauna-unahang teknolohiiyang kasanayang 
gamit ng tao. 
Natuklasan din nila ang paggamit ng apoy: at nakapaglinang ng wika paraan 
ng pakikipag-ugnayan sa isa't isa. 


Panahong Mesolithic: 


Pana 
e 


Ang salitang mesolithic ay nagmula sa dalawang salitang Griyego (Greek): 
c. Meso: Gitna 
d. Lithos: Bato 
Ang daigdig ay unti-unti nang uminit. 
Dumami at nagsulputan ang iba't ibang uri ng mga hayop at halaman sa 
daigdig. 
Sa panahong ito, natutuhan ng taong mangaso nang pangkatan. 
Natutuhan din nilang mangisda at mag-alaga ng hayop at halaman. 
Ang aso ang unang hayop na inalagaan ng tao. 
Sila ay nagsimulang mag-alaga at magparami ng iba pang hapat at 
natutuhan ang magpastol at magsaka. 
Sa pagkakataong ito, ang kanilang kagamitan ay gawa sa mga “microlith.” 
a. Microlith - Maliliit na piraso ng tinapyas na batong pinatalas at 
ikinabit sa mga hawakang gawa sa kahoy o buto ng hayop. 
Ilan sa mga gamit na ito ang harpoon, lagare, sibat, pana, tabak, at palakol 
na pawang mga gamit sa pangingisda. 
a. Harpoon: Patulis na sibat na nakakabit sa mahabang lubid gamit na 
panghuli ng malalaking isda at balyena. 


hong Neolithic: 

Neo - Bago 

Ang panahong ito ang kinikilalang pagsisimula ng Rebolusyong Agrikultura. 
Panahong Agrikultural - Panahong nalinang ang bagong paraan ng 


pagsasaka at pagtuklas na nagbigay-daan sa pagdami ng produksyon ng 
pagkain. 


Pag-unlad ng Kultura sa Panahong Prehistoric (Panahon ng Metal) 


Bago pa matapos ang Panahon ng Bagong Bato, natuklasan na ng tao ang 
paggamit ng metal. 

Ang panahong ito ay hinati ng mga arkeologo sa tatlong yugto: Tanso, 
Bronse, at Bakal. 


Panahon ng Tanso: 


Dahil sa malambot na uri ng metal ang tanso, ito ay nagamit lamang ng tao 
sa maliliit na kagamitan at palamuti. 

Metallurgy - Proseso ng pagtunaw ng anumang metal upang makabuo ng 
isa pang uri ng produkto. 


- Lata (Tin) at Tanso (Copper). 


Panahon ng Bronse: 

- Paghalo ng lata sa tanso ay magbubunga ng higot na matigas na metal, at 
bronse. 

- Bunsod ng pagkakatuklas na ito, maraming bagay ang ginawa sa brnse mula 
sa armas hanggang gamit sa pagsasaka. 

- Ang pagkakaroon ng mga ng mga armas na bronse tulad ng espada, 
pananggalang, gulong, at karwaheng pandigma ay naging kapaki-pakinabang 
sa panahon ng pakikidigma ng mga pangkat. 


Panahon ng Bakal: 
- Ang Hittites, isa sa unang pangkat ng taong nanalakay sa Mesopotamia, ang 
unang pangkat ng taong gumamit ng bakal. 
- Higit matibay, at matatag yung bakal. 
- Dito rin na diskubre ang irigasyon at pagtubig. 


